Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Taon XLI Blg. 20 
Oktubre 21, 2010 
www.philippinerevolution. net 
Editoryal 


Ilantad at labanan ang panlilinlang 
at militarismo ng rehimeng Aquino 


K isang saglit mula nang maluklok ang ba- Mindanao. Umaabot sa pitong dibisyon ng Philippine 


gong rehimen ni Benigno Aquino III, hindi nag- Army ang nakatuon ngayon sa mga operasyong militar 

lubay ang Armed Forces of the Philippines (AFP) at naghahasik ng terorismo sa mamamayang nasasak- 
sa walang habas na kontra-rebolusyonaryong kampan- law. Tuluy-tuloy din ang mga operasyong militar ng 
yang militar nito laban sa mamamayang Pilipino. Na- AFP sa iba pang rehiyon. 
is ng rehimeng US-Aquino na magamit ang Bunga ng mga operasyong ito ang kaliwa't kanang 
natamo nitong pampulitikang puhunan kaso ng pasistang pandarahas at paglapastangan 
mula sa nagdaang eleksyon para maka- sa mga karapatan at pagyurak sa kabuhayan ng 
kuha ng suporta sa isinasagawa nitong mamamayan. Tahasan ang paglapastangan ng 
kampanya ng panunupil. AFP sa karapatang-tao at internasyunal na ma- 

Subalit ito rin mismo ang mabilis - kataong batas. 
ngayong lumulustay sa pampuliti- Sa loob lamang ng mahigit dalawang bu- 
kang kapital ni Aquino. Ang mga wan, tampok ang pagkakasangkot ng mga sun- 
nalinlang ng pangako ni Aquino dalo at mga operatiba nito sa mga kaso ng pag- 
na babaguhin ang dating kalaka- masaker, pagdukot, pagtortyur, paninira ng pana- 
ran ay labis na nadidismaya sa nim at kabuhayan, panghahalughog, pagnanakaw, 
pagpapatuloy ng madugong sapilitang pagrerekrut, pananakot sa mga 
Oplan Bantay Laya (OBL) ng sibilyan at marami pang iba. Mahigit 
rehimeng US-Arroyo. Wala isa kada linggo ang biktima ng eks- 
itong ipinagbago sa tindi at trahudisyal na pamamaslang sa ilalim 
kalupitan ng walang habas na pa- ng bagong rehimen. 
sistang panunupil ng nagda- Ang ibayong pagbwelo ng 
ang rehimen. kampanyang panunupil sa 
Mahigit dalawang mga unang buwan ng ba- 

buwan nang tuluy-tu- gong papet na rehimeng 
loy at todo-larga ang Aquino ay isinasagawa 
mga kampanyang mi- ng AFP sa tulak ng tat- 
litar ng AFP sa Ilocos- long magkakaugnay na 
Cordillera, Bicol, East- salik. 
ern Visayas at Negros Ang una ay ang tu- 
at halos kabuuan ng wirang utos ni Aquino at ng 


Mga tampok i : Mga manggagawa Malalang krisis 
g p Pamilya, minasaker AA del Sar AA 


sa Isyung ito... a Albay PAHINALG nagwelga PAHINA 5 Mindanao PAHINA 7 


mga upisyal ng AFP na lupigin ang 
armadong rebolusyonaryong pagla- 
ban ng mamamayan sa loob ng tat- 
long taon. Inilabas nila ang utos 
na ito matapos mabigo ang AFP na 
gapiin ang BHB sa ilalim ng isang 
dekada nang madugong OBL. Iniu- 
tos ni Aquino ang pagpapalawig ni- 
to hanggang katapusan ng taon 
habang inihahanda ang bagong 
“internal security operational plan” 
para sa mga susunod na taon. Ha- 
los dinoble ni Aquino ang badyet 
ng AFP para sa susunod na taon, 
inianunsyo ang planong palakihin 
pa ito at nagkukumahog sa pagli- 
mos ng dagdag na ayudang militar 
mula sa kanyang imperyalistang 
amo. 

Ikalawa, todo-buhos ngayon 
ang suporta ng US sa AFP at sa 
programang “counter-insurgency” 
ng papet na rehimeng Aquino. Pi- 
nagtibay kamakailan ng US ang 
pagbibigay sa rehimen ng $434 
milyong ayuda na magagamit sa 
mga programang nakaugnay sa 
digmang kontra-rebolusyonaryo, 
bukod pa sa ibinibigay nitong mga 
ayudang pampinansya at mga se- 
gunda-manong kagamitang militar 
para sa militar at pulis. Kasaluku- 
yang inilulunsad sa linggong ito 


BAYAN 


Taon XLI Blg. 20 Oktubre 21, 2010 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa 
wikang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hili- 
gaynon, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 


ang 2010 Cooperation Afloat Rea- 
diness and Training (CARAT) sa 
iba't ibang bahagi ng Luzon na ni- 
lalahukan ng mahigit 4,000 sunda- 
long Amerikano at 1,000 elemento 
ng Philippine Navy at Marines. Tu- 
luy-tuloy ang pagdidikta at pakiki- 
alam ng US sa mga operasyong 
“counter-insurgency” ng AFP. Nasa 
likod ito ngayon ng pagbabalang- 
kas ng bagong plano para sa dara- 
ting na mga taon na nakatuon sa 
pagpapalakas ng saywar at mga gi- 
mik pampulitika upang mabig- 
yang-katwiran at suhayan ang 
pag-iibayo ng kampanyang panu- 
nupil. 

Ikatlo, ang kasalukuyang mala- 
laking kampanyang militar ay ma- 
higpit na nakaugnay sa mga parti- 
kular na proyekto ng malalaking 
dayuhang kapitalista at burgesyang 
komprador. Layunin ng mga kam- 
panyang ito ang supilin ang pagla- 
ban ng mamamayan sa mga balak 
na simulan at palawaking opera- 
syon ng malalaking minahan, mga 
kumpanyang agro-industriyal at 
iba pang mga proyektong mapan- 
dambong at mapaminsala sa ma- 
mamayan. Ang mga ito'y pawang 
sumasalanta sa kabuhayan, kara- 
patan at iba pang interes ng ma- 


Nilalaman 
Editoryal 


Labanan ang militarismo ng rehimeng US- 
Aquino 


m 


Pananalanta ng pasistang estado 


Pamilya, minasaker sa Albay 
Operasyon ng AFP sa Ilocos, bigo 
Anti-terrorism law, ipinagpatuloy 
Karapatan, dismayado kay Aquino 
Lider manggagawa sa EV, laya na 


mamayan. 

Hindi mapagtatakpan ng todo- 
todong pagsandig sa mga saywar 
na gimik at buladas ng rehimeng 
US-Aquino at ng AFP ang kalupitan 
ng pasismo nito. Sinusunod nga- 
yon ng AFP ang mga tagubilin ng 
US Counterinsurgency Guide na hi- 
git na palakasin ang saywar at 
tipong “civil-military operations” 
(CMO). Kasabay ng mga opera- 
syong militar, naglulunsad ang AFP 
ng mga palabas na medical at den- 
tal mission. Kasabay ng paghaha- 
sik ng terorismo, walang awat ang 
AFP sa pagsatsat ng “pagtatagu- 
yod sa karapatang-tao”. Ginagamit 
nito ang masmidya para magpaka- 
lat ng pambabaluktot at paninira 
laban sa BHB at rebolusyonaryong 
kilusan. 

Tuluy-tuloy ang hungkag na 
satsat ni Aquino at mga upisyal 
tungkol sa “kapayapaan” kahit wa- 
la itong mapagpasyang hakbangin 
pabor sa muling pakikipag-usap 
pangkapayapaan sa National De- 
mocratic Front of the Philippines 
(NDFP). Sa pagpapatuloy lamang 
ng dati nang mga patakarang su- 
masagka sa muling pagbubukas ng 
usapang pangkapayapaan, ipinaki- 
kita ni Aquino na wala siyang balak 
na lutasin ang mga ugat ng digma- 
ang sibil sa bansa sa pamamagitan 
ng pampulitikang negosasyon. 

Sa harap ng malawakang kam- 
panyang panunupil at walang lubay 
na karahasan laban sa mamama- 
yan, nalalantad ang militarista, 
reaksyunaryo at anti-mamamayang 
katangian sa likod ng mga mapag- 
panggap na pangakong pagbabago 


matatagpuan sa: 
www.philippinerevolution.net 
Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga 
artikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: Mga pangakong na trabaho ng rehimen 
angbayan@yahoo.com Pabahay sa US 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


2 ANG BAYAN Oktubre 21, 2010 


Manggagawa sa Agusan, nagwelga 

Piketlayn ng mga manggagawa ng ABSCBN 
Rali ng KMU 

Aksyong militar sa Panay 

Aksyong militar sa Bikol 

7 upisyal militar, pinaaresto 

Mga drayber naglunsad ng piket 

Pagmimina sa Cagayan Valley 

Krisis sa kuryente sa Mindanao 


ng rehimeng US-Aquino. Kabilang 
dito ang “matuwid na daan” ni 
Aquino na sa katunaya'y balu- 
baluktot na daang hinahawan ng 
pasismo at tinatanuran ng mga ar- 
madong pwersa nito para malayang 
makapandambong at makapang-api 
ang mga dayuhang monopolyong 
kapitalista at mga kasabwat nilang 
malalaking burgesyang komprador, 


O a ONNA Aa Ad Ahh Ww 


panginoong maylupa at bu- 
rukratang kapitalista. 

Habang lalong pinatitindi 
at pinalalawak ni Aquino ang 
kampanyang panunupil at 
pagyurak sa mga karapatan ng 
mamamayan, lalong tumitindi 
ang galit at determinasyon ni- 
lang magtanggol at lumaban. 

Dapat puspusang mailan- 
tad at labanan ang papatin- 
ding militarismo at pang-aapi 
sa mamamayan ng mapagkun- 
waring rehimeng US-Aquino. 

Dapat magkaisa ang ma- 
mamayang Pilipino laban sa 
militaristang patakaran ng 
papet na rehimen na dikta ng 
US. Tuluy-tuloy na hubaran 
ang pagpapanggap at mga 
pangakong pagbabago ng re- 
himeng US-Aquino. Suporta- 
han ang malawakang pana- 
wagan na ituloy ang usapang 
pangkapayapaan upang hana- 
pan ng pangmatagalan at ma- 
katarungang solusyon ang 
digmaang sibil sa bansa. 

Itaas ang tapang ng ma- 
mamayan upang labanan sa 
iba't ibang paraan ang panda- 
rahas at pananakot ng militar 
at mga armadong pwersa ng 
estado sa kanayunan at kalun- 
suran. Dapat malawakang ku- 
milos ang mamamayan at ipa- 
malas na hindi sila nalilinlang 
o nadudurog ng rehimeng US- 
Aquino. 

Dapat pag-ibayuhin ng 
BHB ang mga taktikal na 
opensiba upang biguin ang 
mga pasistang operasyong mi- 
litar at parusahan ang AFP at 
rehimeng Aquino sa mga kalu- 
pitan nito sa mamamayan. Ya- 
nigin ang rehimeng US-Aqui- 
no ng sunud-sunod at papala- 
king mga taktikal na opensi- 
ba. Ipamalas sa buong bansa 
ang patuloy na paglakas at 
pagsulong ng pambansa-de- 
mokratikong rebolusyon. WŒ 


ANG BAYAN Oktubre 21, 2010 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


Pamilya, minasaker sa Albay 


sa prubinsya ng Samar ang kabilang sa mga ulat na nakalap ng Ang 


Te” masaker sa Albay at laganap na mga paglabag sa karapatang-tao 


Bayan nitong Oktubre. 


Oktubre 20. Nasugatan sa paa 
ang isang 10-taong gulang na 
batang lalaki nang paulanan ng bala 
ng mga sundalo ng 49th IB ang ba- 
hay ng isang sibilyan sa Sta. Lour- 
dez, Barcelona, Sorsogon bandang 
alas-6:30 ng umaga. 

Oktubre 11. Minasaker ng mga 
elemento ng 2nd IB ang isang pa- 
milya sa Barangay Nabas-an, Dara- 
ga, Albay, bandang alas-2 ng mada- 
ling araw. Namatay sa tama ng mga 
bala si Kagawad Wilfredo Lotino, 
asawa niyang si Evelyn at pamang- 
kin na si Anjo Martos. Nasugatan 
ang anak ng mga Lotino na si 
Jenny. 

Natutulog ang mga bik- 
tima sa kanilang bahay 
nang pasukin sila ng mga 
sundalo at walang awang 
pagbabarilin. Ang pagma- 
saker ay ginawa ng mga 
sundalo ilang oras matapos 
salakayin ng BHB ang tactical 
patrol base ng 2nd IB sa Barangay 
San Ramon, Daraga. 

Setyembre. Si Rosalie Gagbo, 30 
ay tinutukan ng baril at ilang beses 
hinampas ng kahoy sa leeg ng mga 
elemento ng 34th IB nitong Setyem- 
bre 20. Ginawa ito sa harap ng kan- 
yang tatlong maliliit na anak. Si 
Gagbo ay asawa ng isang kagawad 
ng barangay sa Baryo Casapa, Jia- 
bong, Samar. Pilit nilang pinaaamin 
si Gagbo na kasapi siya ng BHB at 
pinagbibigay ng impormasyon hing- 
gil sa base umano ng mga Pulang 
mandirigma. Pilit na pinapirma si 
Rosalie sa isang kasulatan na nagsa- 
saad na hindi siya sinaktan. Bago 
umalis ang mga militar ay tinangay 
pa nila ang manok at iba pang gamit 


ng pamilya. Bumalik ang mga sunda- 
lo pagkalipas ng isang linggo at pi- 
napirma rin ang isang anak ni Rosa- 
lie na pitong taong gulang na nag- 
sasaad na hindi sinaktan ang ka- 
nyang ina. 

Isang linggo makalipas ang 
pang-aabuso, nag-operasyon muli 
ang mahigit 20 tropa ng 34th IB sa 
Barangay Bunga, Motiong, Samar. 
Nangutang ang mga sundalo ng 
pagkain sa tindahan ng mag-asa- 
wang Irene at Serafin Pacios na nag- 
kakahalagang mahigit P4,000. Bago 
umalis, kumuha pa sila ng mga ga- 
mit na may halagang P2,200. Hindi 

na masingil ng mag-asawa 
15: ang utang dahil hindi nag- 
j NG bigay ng pangalan ang 
TE mga sundalo at hindi sina- 
Gi bi kung sino ang kanilang 
W7 & punong upisyal. Bago ito ay 
nangutang din ang nasabing 
yunit-militar sa tindahan ni 
Wenceslao Jomagdao sa parehong 
barangay at di rin nagbayad. 

Ito ring yunit ng 34th IB ay nag- 
nakaw ng mga pananim ng mag-asa- 
wang Arcenia at Jose Labong sa Ba- 
rangay Bunga. Inapakan hanggang 
sa masira ang mga tanim nilang pa- 
lay. Inutang at di rin binayaran ang 
mga paninda nina Remedios at Ga- 
briel Pacleta. 

Samantala, sa mga bayan ng Ma- 
tuguinao at San Jose de Buan, ma- 
lawakan ang pagkasira ng mga pana- 
nim na palay ng mga magsasaka rito 
dahil sa walang patumanggang pag- 
lapag ng mga helikopter sa kanilang 
palayan. Naghahatid noon ang heli- 
kopter ng suplay sa isinasagawang 
malawakang operasyong nagsimula 
noong Setyembre. ABI 


3 


ka 


Fraiz PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 
Operasyon ng AFP 


sa Ilocos Sur, binigo 


mand (ACC) ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Ilocos Sur ang 


Br ng mga Pulang mandirigma sa ilalim ng Alfredo Cesar Com- 


isang malawakang operasyong militar na nananalasa sa prubinsya 
mula pa noong Hunyo. Di bababa sa 500 sundalo mula sa 86th, 50th at 
77th IB, Scout Rangers at CAFGU ang nag-operasyon. 


Walang tinamong kaswalti ang 
BHB. Sa halip, dalawang sundalo 
ang napatay at di bababa sa tat- 
long elemento ng kaaway ang na- 
sugatan sa sagupaan sa Barangay 
Sapang at Barangay Conconig East, 
Sta. Lucia noong Setyembre 10. Ti- 
namaan din at bumagsak ang isang 
Huey helicopter na sumusuporta sa 
mga sundalo. 

Ang nasabing operasyong mili- 
tar ay nagbunsod ng mga paglabag 
sa karapatang-tao. Pinakamasahol 
dito ang pagdukot at pagsalbeyds 
sa mga sibilyang sina Nicolas Ra- 
mos ng Poblacion Norte, Salcedo 
noong Hulyo 28 at Elmer Valdez ng 


Conconig East noong Setyembre 12. 
Bruskong hinalughog ng mga 
pasistang tropa ang mga bahay ng 
mga residente at ninakaw ang ka- 
nilang mga gamit at produkto. Ti- 
nakot, dinahas, ginulo at pinag- 
bantaan ang mga inabutang resi- 
dente. Inobliga silang magbigay 
ng suplay gaya ng bigas at manok. 
Nagpakat din ang militar ng mga 
tsekpoynt sa iba't ibang lugar. 
Nagpanggap ding mga gerilya 
ng BHB ang mga elemento ng 50th 
IB sa mga baryo ng Galimuyod, 
Candon, Sta. Lucia at Salcedo. La- 
ganap ang kanilang pagnanakaw 
ng mga alagang hayop ng masa, 


Pagpapatuloy ng Anti-Terrorism Law, 


inalmahan 


ismayado sa Korte Suprema ang mga progresibong organisasyon ma- 

tapos ibasura ang kanilang petisyon na kumukwestyon sa Republic 
Act (RA) 9372 o Human Security Act of 2007 (HSA). Pinahihintulutan ng 
naturang batas ang pag-aresto sa mga suspetsado nang walang manda- 
myento at pagdetine sa kanila kahit walang nakasampang mga kaso. 


Sa 45-pahinang desisyon na 
inilabas sa pangunguna ni Associa- 
te Justice Conchita Carpio Morales, 
ibinasura ng Korte Suprema noong 
Oktubre 11 ang petisyon ng Ba- 
gong Alyansang Makabayan (BA- 
YAN), Karapatan, Kilusang Mayo 
Uno, Integrated Bar of the Philip- 
pines, Southern Hemisphere En- 
gagement Network Inc. at BAYAN- 
Southern Tagalog para ideklarang 
iligal ang mga isinampang kaso la- 


4 


ban sa mga aktibista sa ilalim ng 
HSA 2007. 

Iginiit ng Karapatan ang kani- 
lang pagtutol sa HSA 2007. Ayon 
kay Jigs Clamor, deputy secretary 
general ng Karapatan, magbibi- 
gay-daan ang pagpapatupad ng 
HSA 2007 sa higit na pang-aabu- 
so ng mga elemento ng estado sa 
karapatang-tao. Mariing nilalaba- 
nan ng Karapatan at iba pang gru- 
po ang pagsasabatas ng Anti-Ter- 


paglilimas sa kanilang mga palais- 
daan, pangingikil, panghoholdap 
ng kahit mga naglalako ng pande- 
sal at iba pang mga gawaing tuli- 
san. 

Ang mga tulisan at kriminal na 
gawaing ito ay tatak ng mga sun- 
dalo ng naghaharing uri, anang 
ACC. “Hinihikayat namin ang masa 
at publiko na kilanlin nang mabuti 
ang mga nagpapanggap na kasapi 
ng BHB. Nagtitiwala kaming ma- 
pag-iiba nila ang gawi ng disipli- 
nadong hukbo ng mahihirap na ma- 
mamayan at tulisang tropa ng 
AFP." 

"Sa mahigit 30 taon nang pag- 
kilos ng BHB sa Ilocos, ang ka- 
saysayan ang nagpapatunay na ang 
BHB ay isang rebolusyonaryong 
hukbo na disiplinado at totoong 
naninindigan at lumalaban para sa 
interes ng masang naghihirap at 
pinagsasamantalahan. Nakikita ang 
walang humpay na suporta at pag- 
papahalaga ng masa sa BHB kahit 
sa gitna ng hirap at labanan." [EB 


rorism Law mula pa noong 2001. 

Ayon naman kay Renato Reyes, 
pangkalahatang kalihim ng BA- 
YAN, marami nang iligal na pang- 
aaresto, pagtortyur, paniniktik at 
iba pang pang-aabuso ang naga- 
nap mula nang ipatupad ang batas 
noong 2007. Dagdag pa ni Reyes, 
ang kanilang paninindigan laban 
sa HSA 2007 ay hindi binago pag- 
upo sa pwesto ni Benigno Aquino 
III. Umabot na sa 16 ang pinatay, 
dalawa ang dinukot at tatlo ang 
inaresto sa ilalim ng bagong rehi- 
men. 

Maging ang Catholic Bishops 
Conference of the Philippines 
(CBCP) ay tutol din sa nasabing 
batas. Anang CBCP, dadami ang 
magiging kalaban ni Aquino dahil 
sa naging desisyon ng Korte Sup- 
rema. AB] 


ANG BAYAN Oktubre 21, 2010 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


Karapatan, nagpahayag 
ng pagkadismaya sa rehimeng Aquino 


Ng ng pagkadismaya ang Karapatan sa 100 araw na panu- 
nungkulan ni Benigno Aquino III. Ayon sa Karapatan, lalo pang du- 
madami ang mga biktima ng mga paglabag sa ilalim ng rehimen nito. 


Kumpara sa 18 na pinaslang sa 
unang anim na buwan ng 2010 
(mga huling buwan ng rehimeng 
Arroyo at ng OBL), umabot na sa 
16 ang biktima ng ekstrahudisyal 
na pamamaslang sa unang 100 pa 
lamang ni Aquino. Garapalan ang 
mga paglabag, kagaya ng pwersa- 
hang pagpasok sa bahay, pagkalad- 
kad sa biktima, pagtortyur at pag- 
patay sa harap ng mga anak at ka- 
anak. 

Bigo ang pangako ni Aquino na 
lutasin ang isyu ng ekstrahudisyal 
na pamamaslang. Binuo niya ang 
Truth Commission subalit hindi na- 
man pinasaklaw dito ang pag- 
resolba sa isyu ng karapatang- 
tao. Patuloy naman na nakaku- 
long ang Morong 43 at 338 pang 
detenidong pulitikal. Ipinagpatu- 


loy naman niya ang Oplan Bantay 
Laya hanggang Disyembre 2010. 

Wala pang aksyon ang rehimen 
para parusahan ang mga elemento 
ng estado na sangkot sa nasabing 
mga paglabag. 

Samantala, tinuligsa rin ng Am- 
nesty International (AI) ang 
kabiguan ng rehimeng Aquino na 
tugunan ang isyu ng karapatang- 
tao sa Pilipinas sa loob ng unang 
100 araw nito. Ito ay matapos 
magtungo ang mga ina ng dinukot 
na mga estudyanteng sina Karen 
Empefio at Sherlyn Cadapan sa 
isang kum- 
pe- 


Lider-manggagawa sa EV, pinalaya na 


akalaya na si Vincent “Bebot” Borja, 41 taong gulang at lider- 
manggagawa sa Eastern Visayas. Ito ay matapos ang tatlong 
taon niyang pagkakakulong dahil sa gawa-gawang kasong isinampa 


ng militar. 


Napatunayang inosente sa pagpatay kay Marianito Calibo noong 
July 8, 2006 si Borja. Pinararatangan din siyang pumatay kina Ju- 
nie Manigo at Simeon Cabonegro. Ipinagmayabang ng 19th IB na 
siyang umaresto at nagsampa ng kaso kay Borja na mayroon itong 
saksi na magdidiin kay Borja sa kasong pagpatay. Ngunit sa pag- 
dinig noong Oktubre 13, nabigo ang saksi na tukuyin si Borja kaya 


agad siyang pinalaya. 


Si Borja ay myembro ng pambansang konseho ng Kilusang Mayo 
Uno na kumakatawan sa Eastern Visayas. Regional coordinator din 
siya ng partidong Anakpawis at lider--manggagawa ng unyon sa 
Philippine National Oil Company sa Leyte na namuno sa matagum- 
pay na welga noong 2004. Inaresto siya ng 19th IB noong Mayo 7, 
2007 sa Malinao, Ormoc City sa kasagsagan ng kampanyang elek- 


syon. 


ANG BAYAN Oktubre 21, 2010 


ABI 


n 


rensya ng AI nitong Oktubre 8. Ka- 
sama nila roon ang biktima ng pag- 
dukot at pagtortyur na si Raymond 
Manalo. Isinalaysay nila sa mga de- 
legado ang nangyari sa pagkawala 
nina Empeño at Cadapan, gayundin 
ang pagpapahirap kina Raymond at 
kanyang kapatid. 

Kasabay nito, naglabas ng ha- 
tol ang United Nations Human 
Rights Council (UNHRC) na nag- 
didiin sa pananagutan ng AFP at 
reaksyunaryong gubyerno kaugnay 
ng pagpatay ng mga pwersang mi- 
litar kay Benjaline “Beng” Hernan- 
dez. Si Hernandez, deputy secre- 
tary-general ng Karapatan-South- 
ern Mndanao ay pinaslang sa North 
Cotabato noong 2002. Ayon pa sa 
UNHRC, nilabag ng gubyerno ng 
Pilipinas ang International Cove- 
nant on Civil and Political Rights. 

Noong Oktubre 2008, hinatulan 
din ng UNHRC na maysala ang gu- 
byerno sa pagpatay kina Eden 
Marcellana at Eddie Gumanoy. Si 
Marcellana, pangkalahatang kalihim 
ng Karapatan-Southern Tagalog at 
Gumanoy, tagapangulo ng KASAMA- 
Timog Katalagulan ay pinaslang sa 
Oriental Mindoro noong 2003. 

Samantala, tuluy-tuloy ang 
panawagan kay Aquino na palayain 
na ang mga detenidong pulitikal, 
partikular ang “Morong 43” na wa- 
long buwan na ngayong nakaku- 
long. Ang pinakahuling sulat sa 
pangulo ay inilabas nitong Oktubre 
18 bilang binayarang anunsyo sa 
Philippine Daily Inquirer (PDI). Pir- 
mado ito di lamang ng mahigit 100 
propesor at mga samahan ng mga 
manggagawang pangkalusugan sa 
bansa kundi ng tatlong dating kali- 
him ng Department of Health—Dr. 
Esperanza Cabral (Arroyo), Dr. 
Jaime Galvez-Tan (Ramos) at Dr. 
Alberto Romualdez (Estrada). Bago 
ito, sinulatan din si Aquino ng As- 
sociation of Democratic Lawyers na 
nakabase sa US. ABI 


5 


Mga manggagawa 
sa Agusan del Sur, nagwelga 


Ng ang mga manggagawa sa isang plantasyon ng palm sa Agu- 
san del Sur bilang protesta sa hindi pagtugon ng kumpanya sa kani- 


lang karaingan. 

Nagbarikada ang mahigit 1,000 
manggagawa sa paligid ng Filipinas 
Palm Oil Plantations Inc. (FPPI) sa 
Rosario, Agusan del Sur noong Ok- 
tubre 5. Inilunsad ang welga sa pa- 
mumuno ng Filipinas Palm Oil Plan- 
tations Inc. Workers Union (FPPI- 
WU). Naglunsad naman ng rali no- 
ong Oktubre 6 sa upisina ng FPPI 
sa Paseo de Roxas sa Makati City 
ang mga tagasuporta ng FPPIWU. 
Ang FPPIWU ay kaanib ng National 
Federation of Labor Unions 
(NAFLU-KMU). 

Pangunahing hiling ng mga 


manggagawa ang magkaroon ng 
aksyon matapos mabigo ang nego- 
sasyon sa pagitan ng unyon at 
kumpanya para sa Collective Bar- 
gaining Agreement (CBA). Humihi- 
ling sila ng dagdag na sahod at 
mga benepisyo. Iginigiit din nila 
ang regularisasyon ng mga mang- 
gagawang kontraktwal. 

Hinihingi ng mga manggagawa 
ang dagdag na P130-150 sa kani- 
lang arawang sahod. Subalit kaka- 
rampot na P4 kada araw lamang 
ang nais idagdag ng kumpanya. 
Ayaw ding ibigay ng kumpanya ang 


25 iba pang mga benepisyo na ka- 
nilang hinihiling sa CBA noon pang 
Pebrero. 

Ang FPPI, na pag-aari ng bilyu- 
naryong si Dennis Villareal, ay iti- 
nayo noong 1979. Mayroon itong 
8,429 ektarya at siya ngayong pi- 
nakamalaking plantasyon ng palm 
sa Pilipinas. Ang lawak ng lupa ng 
FPPI ay bumubuo ng halos 30% ng 
mga plantasyon ng palm sa buong 
bansa. 

Noong Oktubre 13, bunsod ng 
hiling ng kumpanya na matigil ang 
welga, pinwersa ng DOLE ang mga 
manggagawa na bumalik sa kani- 
lang trabaho kahit hindi pa naibibi- 
gay ang kahit isa sa kanilang mga 
kahilingan. Nagpataw ng assump- 
tion of jurisdiction o inangkin ng 
DOLE ang kapangyarihang pagpas- 
yahan ang mga isyu sa pagitan ng 


Manggagawa ng ABS-CBN, 
nagtayo ng piketlayn 


Ng ng piketlayn ang mga tinanggal na mang- 
gagawa sa ilalim ng Internal Job Market Workers 
Union (IJMWU) bilang tugon sa kawalang-aksyon ng 
gubyerno sa tanggalan sa kumpanyang ABS-CBN. 

Itinayo nila ang piketlayn sa tapat ng tarangkahan 
ng ABS-CBN sa Sgt. Esguerra St. sa Quezon City noong 
Oktubre 12. Nakiisa sa kanila ang mga manggagawa ng 
Kowloon House, mga kasapi ng Anakbayan, Kabataan 
Party at Bagong Alyansang Makabayan-National Capi- 
tal Region. 

Sinabi ni Alain Cadag, pangalawang tagapangulo 
ng IJMWU, na itinayo nila ang piketlayn upang igiit 
ang pagpapatupad ng desisyon ng Department of La- 
bor and Employment (DOLE) noong Agosto na ibalik at 
kilalanin bilang mga regular na empleyado ng kumpan- 
ya ang 114 na manggagawang tinanggal. Iniutos din 
ng DOLE na maglunsad ng certification election para 
pormal nang kilalanin ang unyon. 

Ilang pagkilos na ang pinamunuan ng IJMWU bi- 
lang protesta sa tumitinding tanggalan at pangwawa- 
sak sa unyon. Binatikos din nila ang rehimeng Aquino 
dahil sa kawalang-aksyon nito sa isyu ng kontraktwa- 
lisasyon sa hanay ng mga manggagawa sa ABS-CBN at 
iba pang mga kumpanya. ABI 


6 


kumpanya at mga manggagawa. Œ 


KMU, nagrali laban sa taas- 
singil sa Philhealth 


Naa sa labas ng upisina ng Philhealth sa Pa- 
sig City ang mga kasapi ng Kilusang Mayo Uno 
(KMU) noong Oktubre 12 bilang pagtutol sa imple- 
mentasyon ng 200% pagtaas sa kontribusyon ng 
Philhealth para sa mga propesyunal at self-em- 
ployed simula ngayong buwan. 

Ayon sa KMU, aabot sa P600 kada kwarto ang 
dapat bayaran para sa taong ito. Magbabayad na- 
man ng P900 kada kwarto para sa susunod na taon. 
Dati ay P300 kada kwarto ang kontribusyon sa Phil- 
health. 

Hindi makatarungan ang taas singil ng Phil- 
health, ani Roger Soluta, pangkalahatang kalihim 
ng KMU. Habang pinagbabayad ang mga kasapi ng 
tatlong beses na mas mataas sa orihinal na kontri- 
busyon, kinaltasan naman ng gubyerno ang badyet 
ng Philhealth mula P5.17 bilyon ngayon tungong 
P3.5 bilyon sa 2011. Binawasan din ang badyet 
pangkalusugan mula P40 bilyon tungong P38 bil- 
yon, dagdag pa ni Soluta. Iginiit ng KMU na sa ha- 
lip na ipapasan sa mga manggagawa ang mga kal- 
tas na ito sa pamamagitan ng mas malalaking kon- 
tribusyon, dapat itaas ng gubyerno ang badyet 
pangkalusugan. [AB] 


ANG BAYAN Oktubre 21, 2010 


MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB Mr 
Mga aksyon ng BHB sa Bicol 


ang nasugatan sa siyam na naiulat na armadong aksyong inilunsad 


Gino na elemento ng kaaway ang napatay at di bababa sa dalawa 


ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa iba't ibang bahagi ng Bicol 


mula Oktubre 9 hanggang 18. 


Sa Masbate. Inambus ng isang 
tim ng Jose Rapsing Command-BHB 
(JRC-BHB) nitong Oktubre 18 sa 
Barangay Buenasuerte, Pio V. Cor- 
pus ang dalawang pulis na akti- 
bong naglalatag ng lambat-panik- 
tik. Ang mga napatay ay sina P03 
Nonilon Agbones at SP01 Nilo 
Abejuela. Nakuha sa kanila ang 
isang kal .45 at isang 9 mm, mga 
magasin at mga bala. 

Nauna rito ay dalawang sunda- 
lo ang kumpirmadong napatay at 
dalawa pa ang nasugatan nang 
paulanan ng bala ang kanilang 
sasakyan noong Oktubre 17 ng isa 


pang tim ng JRC-BHB sa Barangay 
Maravilla, Palanas. 

Sa Sorsogon. Apat na sundalo 
ng 49th IB sa pamumuno ng isang 
Lieutenant De Jesus ang kumpir- 
madong napatay at maraming iba 
pa ang nasugatan nang pasabugan 
ng BHB ang isang trak ng militar sa 
Sityo Cagdagat, Barangay Boton, 
Casiguran eksaktong alas-12:10 ng 
tanghali noong Oktubre 11. 
Nawasak ang trak na agad pinalibu- 
tan ng mga sundalo ng Philippine 
Army upang itago sa publiko ang 
kanilang mga kaswalti. 

Noon ding umaga ng Oktubre 


Mga aksyong militar sa Panay 


ang nasamsam ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Panay sa an- 


N nim na shotgun, isang pistolang 9 mm at mga kagamitang militar 


im na aksyong militar mula Hunyo hanggang Agosto. Dalawa ring 
sundalo ang napatay at tatlo ang nasugatan, ayon sa isyung Setyembre 
2010 ng Daba-Daba, ang rebolusyonaryong pahayagang masa sa Panay. 


Agosto 20. Hinaras ng isang 
yunit ng Napoleon Tumagtang 
Command ng BHB-Southern Front 
ang detatsment ng 82nd IB at 
CAFGU sa Barangay Molina, Tubu- 
ngan, Iloilo. 

Hulyo 30. Nasamsam sa isang 
kapitan ng barangay sa Banate, 
Pontevedra, Capiz ang tatlong de- 
sabog, isang pistolang 9 mm at 
iba't ibang kalibre ng bala sa op- 
erasyong disarmang inilunsad ng 
Nonito Aguirre Sr. Command ng 
BHB sa Eastern Front. Dalawa sa 
mga nagrespondeng pulis ang na- 
sugaan nang tambangan sila ng 


ANG BAYAN Oktubre 21, 2010 


mga gerilya. Sa hiwalay na insiden- 
te, matagumpay ding nagsagawa 
ng operasyong disarma ang isa 
pang yunit ng BHB at tatlong desa- 
bog ang nakumpiska nila. 

Hulyo 29. Kinumando at hina- 
ras ng isang yunit ng BHB ang na- 
tutulog na Reengineered Special 
Operations Team (RSOT) sa Bara- 
ngay Bagacay, Igbaras, Iloilo. Sa 
sobrang takot, walang direksyon 
ang mga ganting putok ng mga 
sundalo ng RSOT. Bunsod nito, ti- 
namaan sa binti si Juanita Españo- 
la, 40, isang sibilyang natutulog sa 
kanilang bahay sa kalapit na bara- 


11, dalawang sundalo ang kumpir- 
madong napatay nang magkaka- 
sunod na ilunsad ng BHB ang mga 
operasyong sapper sa Marinas, Sor- 
sogon City bandang alas-5:30, sa 
Barangay Cabigaan, Gubat noong 
alas-6:30 at sa Barangay Sangat, 
Gubat bandang alas-8.. Ang mga 
operasyong sapper ay tipo ng la- 
banang gumagamit ng mga ek- 
splosibo at isinasagawa sa likuran 
ng kaaway o sa malapitang kombat 
para magbigay-suporta sa mga 
pangunahing aksyong militar. 

Sa Albay. Tatlong operasyong 
harasment ang inilunsad ng mga 
Pulang mandirigma laban sa de- 
tatsment ng 2nd IB sa Barangay 
San Ramon, Daraga noong Oktubre 
10 at sa isa pang detatsment sa 
Barangay Taplacon, Camalig. Bago 
ito, binulabog ng BHB ang tactical 
command post ng 2nd IB sa Baran- 
gay Cabran Pequeño, Camalig. ŒW 


ngay ng Passi. Para mapagtakpan 
ang kanilang kahihiyan, kinunan 
nila ng litrato ang biktima at ibina- 
lita ng RSOT na siya umano ay bik- 
tima ng istraping ng BHB. 

Hulyo 27. Isang sundalo ang 
napatay nang bulabugin ng isang 
yunit ng BHB ang isa pang de- 
tatsment ng 82nd IB sa Barangay 
Osorio-I, San Remigio, Antique. 
Itinago ito ng militar sa publiko. 

Hulyo 13. Isang sundalo ng 
47th IB ang napatay nang biguin 
ng isang yunit ng BHB ang tang- 
kang pagkubkob ng kaaway sa Ba- 
rangay Ipil, Calinog, Iloilo. 

Hunyo 25. Nasugatan ang 
isarhento na commanding officer 
ng detatsment ng 47th IB sa ope- 
rasyong isnayping ng isang yunit 
ng Jose Percival Estocada Com- 
mand ng BHB-Central Front sa Ba- 
rangay Sto. Rosario, Jamindan, 
Capiz. [AB] 


7 


2 heneral, 5 koronel, 
ipinaaaresto ng hukumang 
bayan sa Negros 


de aresto para sa dalawang heneral at limang koronel ng Armed Forces 


[es kamakailan ng hukumang bayan sa Negros ang mandamyento 


of the Philippines (AFP). Ang mandamyento ay kaugnay sa kanilang 
papel sa ekstrahudisyal na pagpaslang kay Benjamin Bayles noong Hunyo 
14 at sa pagtindi ng mga paglabag sa karapatang-tao sa nasabing isla 
mula pa sa panahon ng rehimeng US-Arroyo. Si Bayles ay dating kasapi 


ng Bayan Muna sa Himamaylan City. 


Ipinahayag ni- 
tong Oktubre 13 ni 
Kasamang Frank Fer- 
nandez, tagapagsali- 
ta ng National De- 
mocratic Front (NDF)- 
Negros na iniutos na 
sa lahat ng mga ku- 
mand sa operasyon at 
mga yunit ng Bagong 
Hukbong Bayan (BHB) ang pag- 
aresto sa pitong upisyal-militar. 

Ang tinukoy na matataas na 
upisyal-militar ay kasalukuyan at 
dating nasa ilalim ng 3rd Infantry 
Division ng Philippine Army (3rd 
ID) na may saklaw sa Panay, Negros 
at Guimaras. Sila ay sina Maj. Gen. 
Vicente Porto, Brig. Gen. Josue 
Gaverza, Col. Cesar Yano, Col. Maxi- 
mo Caro, Col. Manuel L. Ochotore- 
na, Lt. Col. Ricardo Bayhon at Lt. 
Col. Ramil Bitong. 

Si Porto ay hepe ng 3rd ID-PA 
na nakabase sa Camp Macario Pe- 
ralta, Jamindan, Capiz sa Panay. Si 
Gaverza ay dating hepe ng 303rd 
Brigade na nakabase sa Minoyan, 
Murcia, Negros Occidental at si Ca- 
ro ang pumalit sa kanya. Si Yano 
naman ang dating namumuno ng 
302nd Brigade. Pinalitan siya no- 
ong Hunyo ni Ochotorena. Si Bay- 
hon ay commanding officer ng 61st 
IB at si Bitong ay sa 11th IB. 

Inamin kamakailan nina De- 
fense Secretary Voltaire Gazmin at 
AFP Chief of Staff Gen. Ricardo 


8 


David na ang dalawang pinaghihi- 
nalaan sa pagpaslang kay Bayles ay 


parehong sundalo. Gayunpaman, 
pinalalabas ng AFP na hindi iniutos 
sa dalawa ang pamamaslang. Nahu- 
li ng mga pulis ang dalawa sa isang 
tsekpoynt sa Silay City, Negros 
Occidental ilang oras makaraang 
paslangin si Bayles. Nasamsam sa 
kanila ang dalawang pistolang kal 
.45. 

Ang dalawa, na nagpakilalang 
sina Roger Bahon, 26, at Ronnie 
Caurino, 24, ay nakakulong ngayon 
sa Silay City Jail, Silay, Negros 
Occidental at may nakasampang 
kasong kriminal sa Regional Trial 
Court. Ngunit noong Oktubre 9, 
nagbigay ng sertipikasyon si Col. 
Edilberto Surante, Adjutant General 
ng Philippine Army, na ang dalawa 
ay sa katunaya'y sina PFC Rafael 
Cordova at PFC Reygine Luas. Sila 
ay parehong nakatalaga sa 61st IB 
na pinamumunuan ni Lieutenant 
Colonel Bayhon. Bago ito, mariing 
itinanggi ng 3rd ID na mga sunda- 
lo nila ang dalawang ito. ABI 


Mga drayber, naglunsad 
ng mga piket-rali 


NAGLUNSAD ng sabay-sabay 
na mga piket-rali noong Oktu- 
bre 13 ang mga progresibong 
drayber para igiit muli ang 
pagbabasura sa kautusan ng 
Department of Transportation 
and Communication (DOTC) na 
nagpapatong ng mas mataas 
na multa sa bawat paglabag 
sa trapiko ng mga tsuper. Ti- 
nutulan din nila ang nagpa- 
patuloy na pagtaas ng presyo 
ng langis. 

Pinamunuan ng Pinagkai- 
sang Samahan ng Tsuper at 
Operators Nationwide (PIS- 
TON) ang pambansang koordi- 
nadong kilos-protesta. Ban- 
dang alas-8 ng umaga, nagti- 
pon ang mga drayber sa Que- 
zon City Memorial Circle bago 
magmartsa patungong sentral 
na upisina ng DOTC sa Ortigas, 
Mandaluyong City. Pagkatapos 
nito ay tumungo sila at nag- 
daos ng piket sa punong 
tanggapan ng Petron Oil Corp. 
sa loob ng San Miguel Com- 
plex sa Ortigas Center. Nag- 
lunsad din ng kilos-protesta 
ang mga drayber sa mga tang- 
gapan ng Land Transportation 
Office sa Biñan, Laguna at sa 
mga syudad ng Legazpi, Iloi- 
lo, Roxas, Bacolod, Davao, 
Cagayan de Oro at General 
Santos. 

Dismayado ang PISTON sa 
pagtanggi ni Aquino na iba- 
sura ang Oil Deregulation Law 
na siyang nagbibigay-laya sa 
mga kumpanya ng langis na 
walang pakundangang mag- 
taas ng presyo. Anang PIS- 
TON, handa itong magsagawa 
ng malawakang tigil-pasada 
kapag nagpatuloy ang pag- 
taas ng presyo ng langis. W 


ANG BAYAN Oktubre 21, 2010 


MGA ULAT KORESPONSAL Pa 
Mapaminsalang pagmimina 


sa Hilagang Cagayan 


korporasyon sa pagmimina ang mga bayan sa Hilagang Cagayan. 


M: ilang taon nang umiiral ang mga operason ng mga dayuhang 


Saklaw nito ang mga lugar mula Aparri hanggang Lallo at mga ba- 
yan sa hilagang-kanluran ng prubinsya gaya ng Sanchez Mira at Pamplo- 


na. 

Nakasentro ang pagmimina sa 
16 na ektarya sa tabing ilog sa mga 
bayan ng Aparri, Camalaniugan at 
Lallo. Nakapangalan sa isang kor- 
porasyong Taiwanese at iba pang 
entidad ang mga proyekto pero iisa 
lamang ang sinasabing upisina ng 
mga ito. Ang totoo, mga lokal na 
burges kumprador ang pasimuno 
nito, sa pangunguna ng dinasti- 
yang Enrile. 

Pangunahing minimina sa re- 
hiyon ang magnetite (batobalani). 
Nasa Cagayan ang pinakamara- 
ming deposito nito sa buong ban- 
sa. Natural na natatagpuan sa mga 


dagat at ilog ang magnetite. Ang 
mineral na ito na nakahalo sa bu- 
hangin ay nagsisilbing pabigat na 
pumipigil sa pagguho ng baybay o 
pampang. Animnapung porsyento 
(60%) ng buhangin mula sa mga 
lugar na nabanggit ay may magne- 
tite. 

Ang gubyerno mismo ang nag- 
tulak ng malawakang pagmimina 
sa Cagayan. Noong 2006, 
nakipagkasundo ang gubyerno sa 
mga kumpanyang Taiwanese para 
sa Cagayan River Basin Flood Mi- 
tigation Project. Ang kapalit ng 
kontrata ay ang magnetite ng Ca- 


Lakbayan ng mga magsasaka, 


nagtagumpay 


atagumpay na nailunsad ng mga magsasaka ang kanilang pag- 

kilos para igiit ang tunay na reporma sa lupa nitong Oktubre 
18-21. Ang tinaguriang “Lakbayan ng Magsasaka at Anakpawis pa- 
ra sa Lupa at Hustisya” ay pinamunuan ng Kilusang Magbubukid ng 
Pilipinas (KMP) at mga kapatid na organisasyon. 

Nagmartsa ang mga magsasaka mula sa Central Luzon at South- 
ern Tagalog patungong Mendiola sa Maynila. Nagsimula ang kani- 
lang martsa sa Hacienda Luisita sa Tarlac at Sta. Rosa sa Laguna. 
Nakiisa sa Lakbayan ang mga magsasakang galing sa Bicol, Cagayan 


Valley at Negros. 


Nanawagan ang mga magsasaka na ibasura ang Comprehensive 


Agrarian Reform Program Extension with Reforms (CARPER) at ang 
Public-Private Partnership Program ng malalaking dayuhan sa ban- 
sa at itigil ang lumalalang ekstrahudisyal na pamamaslang sa hanay 
ng mga magsasaka at aktibista. Kinundena naman ng Katipunan ng 
Magsasaka sa Timog Katagalugan at Alyansa ng Magbubukid sa Git- 
nang Luson ang tumitinding militarisasyon at planong Balikatan 
exercises sa Hacienda Luisita. ABI 


ANG BAYAN Oktubre 21, 2010 


gayan. 

Dahil sa malawakang paghaha- 
kot ng buhangin, binabaha ngayon 
ang mga komunidad sa tabing-ilog 
tuwing umuulan. Gumuguho ang 
mga taniman at lumulubog ang 
maraming palayan. Kapag tag-init 
naman, mabilis na natutuyuan ang 
Apagonan River na kinukunan ng 
mamamayan ng kanilang kabuha- 
yan. 

Sa loob ng maraming dekada, 
ang ilog ang pinanggagalingan ng 
isda at unnok (kabibe) na ibine- 
benta nila roon. Nasira ang lahat 
ng ito nang dumating ang malala- 
king dayuhang korporasyon sa mi- 
na. 

Simula pa lamang ng mga pro- 
yektong pagmimina, nagpaabot na 
ng pagkadismaya at pagtutol ang 
mga residente ng mga apektadong 
lugar. Limandaang magsasaka ang 
nagbarikada noong 2008 upang ha- 
rangin ang proyekto pero sinupil 
sila ng mga pulis. 

Noong 2007, tinangkang pasu- 
kin ng mga repormistang grupo ga- 
ya ng Akbayan ang mga apekta- 
dong lugar para kumbinsihin ang 
mga residente na makipag-areglo 
na lamang sa mga korporasyon at 
talikuran ang militanteng pagkilos. 

Sa kasalukuyan, lahat ng mala- 
laking ilog mula sa bayan ng Bu- 
guey hanggang Sta. Ana, Cagayan 
ay sinakop na ng quarrying, o pag- 
mimina para sa bato at buhangin. 
Pangunahin itong magsisilbi sa 
pagtatayo ng Port Irene, mayor na 
bahagi ng Cagayan Economic Zone 
Authority na proyekto ng mga En- 
rile. 

Lumalalim na ang mga ilog ng 
Mision, Baua, Palawig at Casam- 
balangan na nagreresulta ng pag- 
kasira ng patubig sa ekta-ekta- 
ryang palayan. Nasisira na rin ang 
Wangag River na dating itinang- 
hal bilang pinakamalinis na ilog 
sa buong bansa. ABI 


9 


Malalang krisis sa kuryente 


sa Mindanao 


nao. Dinaranas ngayon sa halos buong isla ang hanggang tiglili- 


Pi." ang paglala ng ilang taon nang krisis sa kuryente sa Minda- 


mang oras na brownout araw-araw na nagdudulot ng malaking per- 


wisyo sa mamamayan. 

Umaabot sa 300 hanggang 500 
megawatt (MW) ang kakulangan sa 
suplay ng kuryente sa Mindanao. 
Bunga ito pangunahin ng pagbag- 
sak ng kapasidad ng mga plantang 
hydroelectric na nagsusuplay ng ka- 
lakhan ng kuryente sa Mindanao. 
Lumilikha ng kuryente ang mga 
plantang ito mula sa buhos ng tu- 
big sa dam. Malaki ang inihina ng 
agos ng mga pangunahing ilog da- 
hil ang mga ito ay pinababaw na 
ng pagguho ng lupa at dumi mula 
sa kabundukang winasak ng pagto- 
troso at pagmimina. 

Bunga nito, umaabot na la- 
mang sa 125 MW ang maksimum na 
kapasidad ng mga planta ng Agus 
na dating may kapasidad para sa 
727 MW. Ang mga planta ng Pula- 
ngi naman ay nakapagluluwal na 
lamang ng 100 MW mula sa dating 
kapasidad nitong 255 MW. Karani- 
wa'y mga 10% na lamang nito ang 
aktwal na nailuluwal. May mga pa- 
nahon pang umaabot na sa kritikal 
na lebel ang tubig sa mga dam ka- 
ya nanganganib na itigil ang ope- 
rasyon ng mga ito. 

Sa halip na lutasin ang pagba- 
baw ng mga lawa at ilog, nakipag- 
kontrata ang gubyerno sa mga pri- 
badong kumpanya sa industriya ng 
kuryente para punuan ang mala- 
king kakulangan sa suplay ng kur- 
yente. 

Maanomalya ang mga kontra- 
tang ito at pabor sa interes ng mga 
IPP. Ang planta ng mga IPP ay ka- 
raniwang pinatatakbo ng inangkat 
na krudo o karbon (coal). Sa pag- 
hahabol ng malaking kita, kadala- 
sa'y ipinapasa lamang sa mga taga- 
konsumo ang malaking gastos sa di 


10 


episyenteng sistema ng produk- 
syon ng kuryente. 

Noong Pebrero, nakuha ng 
Aboitiz Power Corporation (APC) 
ang kontrata para masuplay ng 
pampuno sa malaking kakulangan 
ng kuryente sa Mindanao, pangu- 
nahin na sa timog at sa hilagang- 
silangan. Inaasahang makapagsu- 
suplay ang APC ng karagdagang 
200 MW ng kuryente. 

Sa pamamagitan ng pag-aari 
nitong Therma Marine Inc. (TMI) ay 
binili ng APC ang dalawang mata- 
gal nang nakatiwangwang na lu- 
mang power barge o PB ng NPC at 
pinaandar na lamang ang mga ito 
para magprodyus ng kuryente mula 
sa karbon. May tig-100 MW na ka- 
pasidad ang dalawang power barge. 
Binili ito ng APC sa halagang 530 
milyon (P1.4 bilyon) lamang, ba- 
gamat ang tinatayang aktwal na 
halaga ng mga iyon ay $47 milyon 
(P1.5 bilyon). 

Sandali lamang ay mababawi na 
ng APC ang ipinuhunan nito sa da- 
lawang power barge, lalo't ang ha- 
laga ng kontrata nito sa NPC ay 
mahigit P1.58 bilyon kada taon. 

Buung-buo itong kikitain ng 
TMI dahil ang sinisingil nito nga- 
yon ay hindi lamang nakabatay sa 
aktwal na konsumo kundi ang bu- 
ong kinontratang kapasidad (ancil- 
lary charge), makonsumo man ito o 
hindi. Sampung ulit na mas malaki 
na ang sinisingil ng TMI ngayong 
taon para sa ancillary charge kum- 
para noong nakaraang taon. 

Bunga nito, mula sa P0.1830 
kada kWh, ang singil sa kuryente sa 
isla ay sumirit sa P1.3209 kada 
kWh at umabot pa sa P1.4028 kada 


kWh, o katumbas ng 622-667% 
pagtaas. 

Kontrol ng mga Aboitiz sa 
suplay ng kuryente. Malawak at 
sumasaklaw sa buong bansa ang 
pamumuhunan at kontrol ng APC sa 
suplay ng kuryente. Sa kasaluku- 
yan, nagmamay-ari ito ng 20 plan- 
tang hydroelectric; 13 plantang 
thermal, (kabilang ang dalawang 
geothermal at tatlong coal-fired); 
pitong pasilidad para sa distribu- 
syon; at dalawang kumpanya sa 
serbisyong kuryente at consul- 
tancy. Karamihan sa mga ito ay na- 
bili ng kumpanya sa gubyerno mu- 
la nang isabatas ang Electric Power 
Industry Reform Act (EPIRA). 

Nakapaloob ang APC sa punong 
kumpanya ng angkang Aboitiz-- 
ang Aboitiz Equity Ventures (AEV). 
Bukod sa negosyo sa kuryente na 
siyang pinakamalaking pinangga- 
galingan ng kita nito (56% ng ka- 
buuang P8.3 bilyong netong kita 
noong 2009), may interes din ang 
AEV sa mga negosyo ng pagba- 
bangko, pagkain, at transporta- 
syon. 

Malakas ang kuneksyon ng mga 
Aboitiz sa sunud-sunod na mga 
naghahari at ngayo'y may mahigpit 
na kuneksyon ito sa bagong rehi- 
meng US-Aquino. Ang kasaluku- 
yang kalihim ng Department of En- 
ergy na si Jose Rene Almendras ay 
dating naging ingat-yaman ng 
Aboitiz 2 Co. at Aboitiz Equity 
Ventures bago naglingkod sa mga 
Ayala. 

Ang DOE ang nangangasiwa at 
kumokontrol sa lahat ng mga plano 
at proyekto na may kinalaman sa 
enerhiya sa buong bansa. 

Bukod sa mga Aboitiz, Lopez at 
iba pang malalaking kumprador sa 
bansa na may malalaking negosyo 
sa pagsusuplay ng kuryente, ina- 
akit din ng papet na rehimen ang 
mga dayuhang kumpanya para ma- 
muhunan sa pribatisasyon ng ser- 
bisyo sa kuryente sa bansa. ABI 


ANG BAYAN Oktubre 21, 2010 


Hungkag na mga bagong 
trabaho 


aliwas sa mga pangako ni Benigno Aquino 
| III, walang ipinakikitang seryoso at makabu- 


luhang hakbangin ang bagong rehimen tungo 
sa paglutas ng malaking problema ng disempleyo. 


Walang maipamarali ang De- 
partment of Labor and Employment 
(DOLE) kundi ang “bagong traba- 
hong” inaasahang malilikha bunga 
ng pagpasok ng mga bagong dayu- 
hang pamumuhunan sa mga export 
processing zone (EPZ), business 
processing outsourcing (BPO), at 
iba pang katulad na gawaing serbi- 
syo, gaya ng customer service, ga- 
waing klerikal at pagmamaneho. 

Napatunayan na sa nakaraan na 
walang makabuluhang ambag ang 
mga EPZ sa paglutas ng problema 
ng disempleyo. Sa ngayon, mahigit 


lamang 
600,000 ang 
direktang ini- 
empleyo ng 
mga dayuhang 
kumpanya sa mga EPZ. Ito 
ay 1.682 lamang ng 36.3 
milyong Pilipinong naka- 
talang may empleyo. 
Hindi matutugunan ang 
malaking problema sa 
disempleyo, dumoble 
man ang dami ng mga EPZ. 
Malala pa, nagaganap sa mga 
EPZ ang pinakamasasahol na anyo 


Ulat sa hostage crisis, 
pinalabnaw ni Aquino 


inalabnaw ni Pres. Benigno Aquino III ang ulat at mga rekomen- 

dasyon ng Incident Investigation and Review Committee (IIRC) 
na pinamunuan ni Justice Sec. Leila de Lima hinggil sa madugong 
pangho-hostage sa Luneta noong Agosto 23. 

Sa partikular, ibinasura ni Aquino ang rekomendasyon na ka- 
suhan ng kriminal na pagpapabaya ang pangunahing mga upisyal 
ng PNP at ilang matataas na upisyal ng gubyerno. Sa halip, ini- 
utos ni Aquino na ibaba sa mga kasong administratibo o mas ma- 
gaan pa ang isasampa sa mga upisyal na nasangkot sa hostage 
crisis. 

Iniligtas ni Aquino sa posibleng kasong kriminal ang mga mala- 
pit nitong kaibigan tulad nina Undersecretary Enrico E. Puno at Ma- 
yor Alfredo Lim ng Maynila. Bago ito, tumanggi si Aquino na isa- 
publiko ang mga rekomendasyon at ang ilabas lamang ay ang unang 
bahagi ng ulat. Nabunyag lamang ang kabuuan nito nang kumalat 
ito sa internet. 

Inulan ng mga batikos ang kawalang-kaseryosohan ni Aquino na 
papanagutin ang mga nagkasala at inutil niyang matataas na upi- 
syal. Nagpahayag ng pagkadismaya maging ang mga upisyal ng 
Hongkong sa naging desisyon ni Aquino na balewalain ang mga re- 
komendasyon ng IIRC. ABI 


ANG BAYAN Oktubre 21, 2010 


ng pagsasamantala at pang-aapi 
laban sa mga manggagawa at pag- 
labag sa karapatan sa pag- 
uunyon at iba pang karapa- 
tang-manggagawa. Mala- 
wakan ang kontraktwa- 
lisasyon. 

Bukod pa, ang pa- 
mumuhunan at pro- 
duksyon sa mga 
EPZ ay nakatuon 
lamang sa eks- 
port (bahag- 
yang pagpo- 
proseso ng 
mga iniang- 
kat na ma- 

teryales 

para mu- 
ling ilu- 
was). Na- 
kahiwalay 
ito sa kabuuan 
ng ekonomya 
ng Pilipinas 
at walang na- 
ibabahaging 
tunay na ma- 
kabuluhang 
bentahe sa 
pambansang 
ekonomya. Bag- 
kus ay itinatali nito ang ekonomya 
sa malamanupaktura at sinasagka- 
an ang pag-unlad ng tunay na 
pambansang industriya. 

Ang bulto pa ng naidaragdag 
ngayong “bagong trabaho” ay nasa 
mga BPO. Walumpung porsyento 
(80%) nito ay sa mga call center. 
Umaabot sa 500,000 ang nagtatra- 
baho sa mga BPO sa Pilipinas. 

Ipinapasa ng US at iba pang 
imperyalistang bansa ang ganitong 
mga trabaho pangunahin na sa 
mga atrasadong bansa kung saan 
mababa ang pasahod. Karamihan 
ng mga nagtatrabaho rito ay mga 
gradweyt o tumigil sa kolehiyo. 
Ang pagkabihasa nila sa Ingles ang 
pangunahing batayan ng pagkuha 
sa kanila at walang kinalaman sa 
kursong kanilang pinag-aralan. WŒ 


11 


KP SA IBAYONG DAGAT 


Dumarami ang 


walang bahay sa US 


ang dumaraming mamamayang walang matirhan at naiilitan ng ba- 


Too: ng patuloy na pagkalugmok ng ekonomya ng US sa depresyon 


hay. Batay sa ulat ng National Alliance to End Homelessness, tina- 
tayang umaabot sa 3.5 milyong Amerikano ang nawawalan ng tirahan 
taun-taon. Umaabot din sa 670,000 katao ang walang mauwian tuwing 


gabi. 

Karamihan sa kanila ay natutu- 
log sa lansangan at mga parke. Ang 
iba ay tumitira sa kanilang sariling 
sasakyan at mobile homes. May 
ibang nakikitira sa mga kamag- 
anak o kaibigan, nagtatayo na la- 
mang ng tolda sa mga pampubli- 
kong lugar o nakikisukob sa mga 
bahay-kupkupan na pinatatakbo ng 
gubyerno, simbahan o iba pang 
pribadong organisasyong pangka- 
wanggawa. 

Kabilang sa mga walang matir- 
han ang mga nagmula sa panggit- 
nang uri tulad ng mga propesyunal 
na nawalan ng trabaho, maliliit na 
negosyanteng nmabangkrap, mga 
beteranong sundalo sa Iraq at 
Afghanistan at mga karaniwang 
sundalo. Partikular sa mga betera- 
nong sundalo, umaabot sa 400,000 
ang walang tahanan bawat taon. 

Umaabot naman sa walong mil- 
yon sa 90 milyong nagsanla ng ba- 
hay sa US ang hindi nakapaghulog 
ng bayarin noong Mayo. Aabot sa 
1.2 milyong bahay ang ma'tilit nga- 
yong 2010. 


12 


Lumalala ang karalitaang dina- 
ranas ng mamamayang Amerikano. 
Isa sa bawat pitong Amerikano ang 
nabubuhay sa karalitaan noong 
2009. Noong 2008-2009 ay umabot 
sa 43.6 milyon ang bilang ng mga 
maralita sa US matapos ito biglang 
madagdagan ng apat na milyon ka- 
taong nalugmok dahil sa resesyon. 
Tinatayang mahigit 40 milyong 
Amerikano ang nabubuhay ngayon 
sa rasyong pagkain mula sa gubyer- 
no. 

Sa kalagayang patuloy na lala- 
ganap ang kawalan ng trabaho sa 
US, asahan na ibayo pang lalaga- 
nap ang karalitaan at kawalan ng 
tirahan. Naglaan ng $1.2 bilyon 
ang administrasyong Obama sa 
mga programa para sa mga walang 
matirhan. Pero ito ay mumo la- 
mang kung ikukumpara sa 5787 bi- 
lyong inilaan ng kanyang rehimen 
para isalba ang mga nangaluging 
malalaking bangko at kumpanyang 

pampinansya na sangkot 

sa maanomalyang susun- 

\ susong pagpapautang 
AN para sa pabahay. 
TAN Samantala, na- 
bunyag noong Se- 


tyembre ang panibagong iskanda- 
long kinasasangkutan ng mga 
bangko at kumpanya sa pinansya 
na nagpapautang para sa pabahay. 
Lumabas na niraratsada ng mga 
bangko ang pagpoproseso ng mga 
dokumento ng pagkaremata ng mga 
bahay na hindi nahuhulugan. 

Nagiging kalakaran ng mga 
bangko na gumawa ng mga pekeng 
papeles para "makumpleto" ang 
mga kinakailangang dokumento sa 
pag-ilit para maibentang muli sa 
merkado ang mga kumpiskadong 
bahay. 

Naobliga ang Ally Financial 
(dating GMAC Mortgage) na ihinto 
ang ginagawa nitong maanomal- 
yang pag-iilit ng mga bahay mata- 
pos itong mabunyag sa sunud-su- 
nod na imbestigasyong isinasaga- 
wa na sa buong US. Pag-aari ng gu- 
byerno ng US ang 53.6% ng Ally 
Financial, isa sa pinakamalalaking 
kumpanyang sinalba ng gubyerno 
sa pagkakalugi sa pamamagitan ng 
517.2 bilyon pautang. Dahil sa 
gayunding pagkakalantad, naobliga 
na rin ang JP Morgan Chase, PNC 
Financial at Bank of America na iti- 
gil ang ginagawang pag-iilit. Kabi- 
lang din ang mga ito sa naluluging 
malalaking bangko at kumpanya sa 
pinansya na sinaklolohan ng gu- 
byerno ng US. 

Bunga nito, lumalakas ang pa- 
nawagan ng mamamayan na mag- 
deklara ng moratoryum o pagtigil 
sa lahat ng pag-iilit. Sa kabila nito 
ay hindi pinirmahan ni Pres. Barack 
Obama ng US ang isang batas na 
ipinasa kamakailan ng Kongreso ng 
US na pumapabor sa mga iniilitan 
ng bahay na nais labanan sa korte 
ang pag-ilit. Nangangamba ang gu- 
byernong Obama na sa gayong 
batas ay babagal ang proseso ng 
pagbangon ng ekonomya ng US 
kundi man lalo pang mayayanig 
ang sistemang pampinansya ng 
bansa. ABI 


ANG BAYAN Oktubre 21, 2010 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Taon XLI Blg. 20 
Oktubre 21, 2010 
www.philippinerevolution. net 
Editoryal 


Ilantad at labanan ang panlilinlang 
at militarismo ng rehimeng Aquino 


K isang saglit mula nang maluklok ang ba- Mindanao. Umaabot sa pitong dibisyon ng Philippine 


gong rehimen ni Benigno Aquino III, hindi nag- Army ang nakatuon ngayon sa mga operasyong militar 

lubay ang Armed Forces of the Philippines (AFP) at naghahasik ng terorismo sa mamamayang nasasak- 
sa walang habas na kontra-rebolusyonaryong kampan- law. Tuluy-tuloy din ang mga operasyong militar ng 
yang militar nito laban sa mamamayang Pilipino. Na- AFP sa iba pang rehiyon. 
is ng rehimeng US-Aquino na magamit ang Bunga ng mga operasyong ito ang kaliwa't kanang 
natamo nitong pampulitikang puhunan kaso ng pasistang pandarahas at paglapastangan 
mula sa nagdaang eleksyon para maka- sa mga karapatan at pagyurak sa kabuhayan ng 
kuha ng suporta sa isinasagawa nitong mamamayan. Tahasan ang paglapastangan ng 
kampanya ng panunupil. AFP sa karapatang-tao at internasyunal na ma- 

Subalit ito rin mismo ang mabilis - kataong batas. 
ngayong lumulustay sa pampuliti- Sa loob lamang ng mahigit dalawang bu- 
kang kapital ni Aquino. Ang mga wan, tampok ang pagkakasangkot ng mga sun- 
nalinlang ng pangako ni Aquino dalo at mga operatiba nito sa mga kaso ng pag- 
na babaguhin ang dating kalaka- masaker, pagdukot, pagtortyur, paninira ng pana- 
ran ay labis na nadidismaya sa nim at kabuhayan, panghahalughog, pagnanakaw, 
pagpapatuloy ng madugong sapilitang pagrerekrut, pananakot sa mga 
Oplan Bantay Laya (OBL) ng sibilyan at marami pang iba. Mahigit 
rehimeng US-Arroyo. Wala isa kada linggo ang biktima ng eks- 
itong ipinagbago sa tindi at trahudisyal na pamamaslang sa ilalim 
kalupitan ng walang habas na pa- ng bagong rehimen. 
sistang panunupil ng nagda- Ang ibayong pagbwelo ng 
ang rehimen. kampanyang panunupil sa 
Mahigit dalawang mga unang buwan ng ba- 

buwan nang tuluy-tu- gong papet na rehimeng 
loy at todo-larga ang Aquino ay isinasagawa 
mga kampanyang mi- ng AFP sa tulak ng tat- 
litar ng AFP sa Ilocos- long magkakaugnay na 
Cordillera, Bicol, East- salik. 
ern Visayas at Negros Ang una ay ang tu- 
at halos kabuuan ng wirang utos ni Aquino at ng 


Mga tampok i : Mga manggagawa Malalang krisis 
g p Pamilya, minasaker AA del Sar AA 


sa Isyung ito... a Albay PAHINALG nagwelga PAHINA 5 Mindanao PAHINA 7 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas 
mapusyaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o 
naglilimbag sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang 
problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


